Kung may pagdududa o anumang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasalin at orihinal na 


teksto sa wikang Ingles/Tsino, mananaig ang teksto sa wikang Ingles/Tsino. 


Kapaki-pakinabang na Impormasyon Tungkol sa Pagbubukas at Pagpapanatili 
ng Account 


Pagbubukas at Pagpapanatili ng Account 


Sa mga nagdaang taon, ang mga internasyonal na pagsisikap laban sa mga ilegal na 
aktibidad kabilang ang money laundering, pagpondo sa mga terorista at pag-iwas sa 
buwis ay lubhang pinahigpit. Ito, kaakibat ng iba't ibang sistema ng pagpaparusa, ay 
nag-udyok sa mga bangko na paghusayin ang kanilang mga anti-money laundering at 
counter-terrorist financing (AML/CFT) na mga kontrol sa pangkalahatan, kasama ang 
isang mas mahigpit na proseso ng pagsusumikap para sa customer (customer due 
diligence o CDD) para sa mga kasalukuyan at bagong customer. Kung gayon, 
kumpara sa lima o sampung taong nakalipas, talagang mas kumplikado at maaaring 
mangailangan ng mas mahabang oras ang kasalukuyang proseso ng pagbubukas ng 


account. 


Bukod sa mga lokal na kinakailangan, kailangan din ng ilang bangko na sumunod sa 
mga kinakailangan o pamantayang ipinag-uutos ng kanilang mga punong tanggapan 
o mga awtoridad sa ibang bansa. Kung gayon, maaaring mag-iba ang mga 
kinakailangan sa pagbubukas ng account ng mga bangkong ito. Kung gusto mong 
magbukas ng isang bank account, mainam na lumapit sa maraming bangko para 
makapaghambing at pumili ng mga serbisyong naaangkop sa iyong mga 
pangangailangan. Layunin ng dokumentong ito na magbigay ng ilang impormasyon 
at mga tip sa pagbubukas at pagpapanatili ng account sa Hong Kong para maging 


sanggunian ng mga customer. 


Kung mayroon kang anumang opinyon o tanong tungkol sa pagbubukas ng account, 
pagpapanatili ng account o pag-update ng impormasyon ng account, makipag-ugnay 
sa HKMA. 

Email: accountopening(@hkma.gov.hk 


1. Proseso ng Pagbubukas ng Account 


Kailangang magsagawa ang mga bangko ng CDD para maunawaan ang mga 
background at pangangailangan ng mga customer bago magbukas ng mga bank 
account. Tinutulungan nito ang mga bangko na magbigay ng angkop na mga 
serbisyo sa pagbabangko sa kanilang mga customer. Depende kung nagbigay ang 
customer ng sapat na impormasyon sa bangko para maisagawa nito ang proseso ng 
CDD, puwedeng makumpleto ang proseso ng pagbubukas ng account sa loob ng 


maraming araw para sa mga simpleng kaso. 





Mga korporasyon na customer 


Mga indibidwal na 
customer 


(Pinayuhan na magsawaga ng 
pagtatanong/appointment online/sa 


pamamagitan ng telepono nang maaga) 








Ipunin ang lahat ng kailangang dokumento at direktang magsumite ng 
mga aplikasyon sa sangay o sa pamamagitan ng mga aplikasyon sa 


internet/mobile 





Internal na pag-apruba ng bangko 





Magsumite ng mga karagdagangdokumento/impormasyon (kung 


kailangan) 











Pag-abiso sa resulta ng aplikasyon ng bangko 





2. Kailangang Impormasyon 


Katulad ng iba pang sentro ng pananalapi, walang magkaparehong checklist ng 
impormasyon na kailangan ang mga bangko sa Hong Kong para sa pagbubukas ng 
account dahil bumubuo ang mga indibidwal na bangko ng mga patakaran 
alinsunod sa kanilang mga sariling diskarte sa negosyo at mga pagsusuri sa 
panganib. Higit pa rito, bukod sa mga lokal na kailangan, kailangan din ng ilang 
bangko na sumunod sa mga kinakailangan o pamantayang ipinag-uutos ng kanilang 
mga punong tanggapan o mga awtoridad sa ibang bansa. Kung gayon, maaaring 
mag-iba-iba ang impormasyong kailangan para sa pagbubukas ng mga account sa 
mga bangkong ito. 


Sa pangkalahatan, maaaring kunin ng mga bangko ang sumusunod na impormasyon 
o kailanganin ang mga kaugnay na orihinal na dokumento kapag nagpoproseso ng 


mga aplikasyon ng personal o corporate bank account: 


(a) Mga indibidwal na customer: 


(1) Mga dokumento ng pagkakakilanlan, halimbawa: 
(A) Identity card 
(B) Dokumento sa pagbibiyahe 


(11) Impormasyon sa tinitirhang address: 
Sa ilang sitwasyon, para iwasan ang pag-aalinlangan, maaaring 
mangailangan ang isang bangko ng pagpapatunay (bukod pa sa 
pagkolekta) ng tinitirhang address mula sa isang customer para sa iba pang 
layunin (hal. mga kinakailangan sa pangkat, iba pang lokal at pang-ibang 
bansa na kinakailangang legal at panregulasyon). Sa mga ganitong 
pangyayari, kailangang malinaw na maipaalam ng bangko sa customer 


ang mga dahilan ng pangangailangan sa pagpapatunay ng address. 


Tandaan na sanggunian lamang ang impormasyong kailangan para sa 
pagbubukas ng account na itinakda sa itaas. Ayon sa mga totoong pangyayari 
(tulad ng mga background ng mga aplikante, ang hiniling na mga serbisyo sa 
pagbabangko, atbp.) at ang kanilang mga pagsusuri sa panganib, maaaring 
hilingin ng mga bangko sa mga aplikante na magsumite ng iba pang uri o 
karagdagang impormasyon at dokumentasyon, halimbawa, impormasyon at 
mga dokumento na may kaugnayan sa Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) at Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI), 
atbp. Maaaring makipag-ugnayan ang mga customer sa mga kinauukulang 
bangko o bisitahin ang kanilang mga website para suriin ang kinakailangang 


impormasyon. 


(b) Mga korporasyong customer: 
() Mga dokumento ng pagkakakilanlan ng korporasyon, halimbawa: 
(A) Sertipiko ng incorporation 
(B) Ulat mula sa isang rehistrasyon ng kompanya 
(C) Sertipiko ng Panunungkulan 
(D) Sertipiko ng mabuting katayuan 
(E) Tala ng Pagpaparehistro 


(F) Kasunduan ng pakikipagsosyo sa gawa o 
(G) Dokumentong konstitusyonal 
(ii) Impormasyon sa address ng nakarehistrong tanggapan at pangunahing 
lugar ng negosyo (kung naiiba sa address ng nakarehistrong tanggapan) 
(iii) Impormasyon sa (mga) makikinabang na may-ari, halimbawa: 
(A) Dokumento ng pagkakakilanlan ng (mga) makikinabang na 
may-ari 
(B) Mga detalye ng pagmamay-ari at estruktura ng kontrol ng 
kompanya 
(iv) Layunin at binalak na katangian ng account, halimbawa: 
(A) Layunin ng account 
(B) Inaasahang mga aktibidad sa account 
(C) Kalikasan sa negosyo at mode ng operasyon 
(v) Impormasyon ng taong kumikilos para sa customer, halimbawa: 
(A) Dokumento ng pagkakakilanlan ng taong kumikilos para sa 
customer 


(B) Dokumento ng pahintulot 


Tandaan na sanggunian lamang ang impormasyong kailangan para sa 
pagbubukas ng account na itinakda sa itaas. Ayon sa mga totoong pangyayari 
(tulad ng mga background ng mga aplikante, ang hiniling na mga serbisyo sa 
pagbabangko, atbp.) at ang kanilang mga pagsusuri sa panganib, maaaring 
hilingin ng mga bangko sa mga aplikante na magsumite ng iba pang uri o 
karagdagang impormasyon at dokumentasyon, halimbawa, impormasyon at 
mga dokumento na may kaugnayan sa Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) at Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI), 
atbp. Maaaring makipag-ugnayan ang mga customer sa mga kinauukulang 
bangko o bisitahin ang kanilang mga website para suriin ang kinakailangang 


impormasyon. 


. Paano kung tinanggihan ang aplikasyon? 


(a) Sa pangkalahatan, dapat magbigay ang mga bangko ng mga dahilan para 
tanggihan ang mga aplikasyon para sa pagbubukas ng account. Higit pa rito, 
nagtaguyod din ang mga bangko ng mekanismo ng pagsusuri para sa mga hindi 
matagumpay na aplikasyon. Maaaring hilingin ng mga tinanggihang aplikante 


sa mga bangko na muling suriin ang kanilang mga aplikasyon sa pagbubukas 
ng account. 
(b) Pumunta sa isa pang bangko para sa pagbubukas ng account. Sumangguni sa 


mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng mga bangko 





(c) Makipag-ugnayan sa HKMA (Email: accountopening @hkma.gov.hk) para 





makapagkomento o magtanong. 


4. Pag-update sa Impormasyon ng Account 


Ayon sa mga pandaigdigang pamantayan sa AML/CFT, bukod sa pagsasagawa ng 
proseso ng CDD kapag nagpoproseso ng mga aplikasyon sa pagbubukas ng account, 
kailangan din ng mga bangko na regular na suriin at i-update ang impormasyon ng 
mga kasalukuyang customer. Dedepende sa profile ng panganib ng mga 
kinauukulang customer ang dalas at lawak ng mga pagsusuri. Kung gayon, maaari 
kang makatanggap ng mga sulat mula sa mga bangko na hihiling sa iyong i-update 
ang impormasyon ng customer o mga aktibidad sa account, kahit na napanatili nang 
maraming taon ang mga bank account. Gayunpaman, dapat pagsikapan ng mga 
bangko na tulungan ang mga customer sa proseso. Kung nahihirapan ang mga 
customer sa pagtugon sa mga kahilingan sa impormasyon ng mga bangko, maaari 


silang tumawag sa mga bangko para talakayin ito. 


Nakatutulong ang napapanahong impormasyon hindi lamang sa mga bangko para 
protektahan ang mga customer mula sa panganib ng pandaraya at krimen sa 
pananalapi, pero tinutulungan din ang mga bangko na mas maunawaan ang mga 
pangangailangan ng mga customer at magbigay ng mga pinakaangkop na serbisyo 


at produkto. 


5. Ang mga bangko ay hindi dapat... 


1. Kapag nagsasagawa ng mga hakbang sa CDD, hindi dapat gumawa ang mga 
bangko ng mga hindi makatuwirang kahilingan sa kanilang mga customer na 
hindi katimbang o walang katuturan sa pagsusuri ng panganib. Maaaring 


kasama rito ang, halimbawa: 


(a) kailanganin na naroroon sa pagbubukas ng account ang lahat ng direktor at 


makikinabang na may-ari ng isang korporasyon sa ibang bansa, 


(b) ipag-utos na maging sertipiko ng isang certifier sa Hong Kong ang lahat ng 
dokumento ng isang korporasyon sa ibang bansa; 

(c) hilingin sa isang start-up na magbigay ng parehong antas ng detalye sa track 
record nito, plano sa negosyo at mga projection ng kita bilang isang matagal 
nang itinatag na kompanya, 

(d) umasa ng isang sertipiko ng pagpaparehistro ng negosyo sa Hong Kong para 
sa lahat ng aplikante o ebidensya ng isang tanggapan sa Hong Kong para sa 
lahat ng korporasyon sa ibang bansa, na hindi alintana ang modelo ng 
negosyo o paraan ng pagpapatakbo: 

(e) ipag-utos ang napakarami o napakadetalyadong impormasyon tungkol sa 
mapagkukunan ng yaman na kung kadalasang babalik sa mga dekada 
anuman ang mga panganib na ipinakita ng ugnayan o uri ng serbisyo na 
inaalok (hal. MPF account, pangunahing mga serbisyo sa pagbabangko na 
may maliit na balanse) na mahirap o imposible para sa customer maghandog, 
at 

(£) pagtanggi sa pagbubukas ng account batay sa hindi makatuwirang matataas 


na benchmark tulad ng inaasahan o aktuwal na turnover ng benta. 


2. Hindi rin dapat bumili ang mga bangko ng pamumuhunan sa pamamahala ng 
kayamanan o mga produkto ng insurance o pagkakaroon ng malaking halaga ng 
mga paunang deposito bilang isang kondisyon para sa pagbubukas ng bank 
account, o maiugnay ang mga aktibidad na ito na may pagkakataon na 


magtagumpay o oras ng pagproseso ng pagbubukas ng mga bank account . 


6. Tungkulin ng HKMA 


Nagsagawa ang HKMA ng bilang ng mga hakbang para harapin ang isyu sa 
pagbubukas ng account na kinaharap ng ilang korporasyon na customer. Hangarin 
naming mapanatili ang isang matatag na regime ng AML / CFT sa Hong Kong na 
hindi pinapahina ang access ng mga lehitimong negosyo at ordinaryong 


mamamayan sa mga pangunahing serbisyo sa pagbabangko. 
(a) Laganap ba ang isyu sa pagbubukas ng account sa Hong Kong? 
Batay sa mga komento at impormasyong nakolekta ng HKMA, hindi lumilitaw na 


laganap sa industriya ang isyu sa mga paghihirap na kinakaharap ng maliliit at mga 


may katamtamang laking negosyo (small and medium-sized enterprises o SMEs) at 


mga start-up sa pagbubukas ng mga bank account. May kaugnayan ang isyu sa isa 
o dalawang pandaigdigang bangko na karaniwang ang unang tinatawagan ng 
maraming kompanya na naghahangad na magbukas ng isang bank account. 
Nagkaroon ng kaunting pagpapahusay ng sitwasyon matapos mag-isyu ang HKMA 
ng isang cirkular na "Hindi Pagsasapanganib at Pinansyal na Pagiging Kabilang" sa 





lahat ng mga bangko noong Setyembre 2016. 


(b) Ano ang ginawa ng HKMA para matugunan ang isyu sa pagbubukas ng 


account? 


Pinahahalagahan ng HKMA ang isyu tungkol sa mga paghihirap sa pagbubukas ng 
mga bank account, at sinimulan ang isang serye ng follow-up na trabaho, kasama 


ang: 


(1) Nakipag-ugnayan kami sa iba't ibang stakeholder kabilang ang mga dayuhan 
at lokal na kamara ng komersyo at mga asosasyon ng SME para magkaroon ng 
malalim at ganap na pag-unawa sa sitwasyon, kumonekta ng mga detalye ng 
mga partikular na insidente na nauugnay sa mga paghihirap sa pagbubukas ng 
mga bank account, at sinundan ang mga kaso sa mga bangko. 

(ii) Nag-isyu ang HKMA ng isang cirkular na "Hindi Pagsasapanganib at 
Pinansyal na Pagiging Kabilang" sa lahat ng bangko noong Setyembre 8, 2016, 
na muling nagpapaalala sa mga bangko ay dapat gumamit ang mga ito ng isang 
diskarte na "nakabatay sa panganib" sa pagproseso ng mga aplikasyon sa 
pagbubukas ng account at pagsasagawa ng patuloy na angkop na pagsisikap 
para sa mga kasalukuyan nang customer. Dapat ding tiyakin ng mga bangko 
ang isang makatuwiran at patas na pakikitungo sa lahat ng kasalukuyan at 


maaaring maging customer, kabilang ang: 


(A) pagpapahusay ng transparency ng pagbubukas ng account at proseso ng 
CDD sa pamamagitan ng malinaw na paglalahad ng impormasyon at 
dokumentasyong kailangan para sa proseso ng CDD, na nagpapaliwanag 
ng dahilan para sa hiniling na impormasyon, pagtulong sa mga customer 
sa paggawa ng mga hakbang o pagbibigay ng mga kahalili na 
makakatulong na matugunan ang proseso ng CDD, at nagpapakilala ng 
mga mekanismo ng pagsusuri para sa hindi matagumpay na mga 
aplikante, 

(B) mapanatili ang mabisang komunikasyon sa mga customer sa 
pamamagitan ng, halimbawa, pagbibigay ng mga pansamantalang pag- 
update tungkol sa pag-usad ng kanilang mga aplikasyon, napapanahong 

7 


feedback ng mga resulta ng kanilang mga aplikasyon, at kung 
tinanggihan ang isang, naaangkop ang dahilan para sa pagtanggi, at 

(C) pagbibigay ng sapat na pagsasanay sa kanilang mga frontline na kawani 
para matiyak na pare-pareho ang pagpapatupad ng mga kaugnay na 
hakbang. 


(iii) Nagpalabas din ang HKMA ng "Mga Madalas Itanong tungkol sa CDD" noong 


(iv) 


(v) 


(vi) 


Setyembre 29, 2016 at Mayo 25, 2017 para linawin sa mga bangko ang ilang 
karaniwang maling interpretasyon ng mga kailangan sa CDD. Tinipon ang 
mga madalas itanong na ito sa "Mga Madalas Itanong kaugnay ng AML/CFT", 
na binuo ng Hong Kong Association of Banks na may kasamang input mula sa 
HKMA, at inilabas noong Oktubre 31 2018 (huling pag-update noong 30 
Setyembre 2020). 

Nagpalabas din ang HKMA ng Patnubay sa Anti-Money Laundering at 


Counter-Terrorist Financing - Mga Kailangan sa Pagpapatunay ng Address 
noong Oktubre 11, 2017 para ipaalam sa mga bangko na pansamantalang 


pormal na inaalis ang mga kailangan sa pag-verify ng address na kasalukuyang 
nakatakda sa Patnubay sa Anti-Money Laundering at Counter-Terrorist 
Financing (para sa mga AwtorisadongInstitusyon) noong 2018. Kasunod nito, 
binago ang Patnubay noong Oktubre 2018 kung saan kailangan lang ng mga 
bangko na kolektahin ang impormasyon sa address ng mga customer. 

Sa pinagsamang pagsisikap ng HKMA at ng industriya ng pagbabangko, 
inilunsad noong Abril 2019 ang mga tiered na serbisyo ng account na 
naglalayong mapahusay ang karanasan ng customer---ang "Mga Simple Bank 
Account" (o "SBAs")--paramagbigay ng karagdagang pagpipilian para sa 
mga negosyong customer na nangangailangan lamang ng mga pangunahing 
serbisyo sa pagbabangko. Sa mas makitid na saklaw ng serbisyo, magiging 
mas mababa ang mga panganib na kasangkot sa SB As at kung gayon, hindi na 
masyadong mabusisi ang mga hakbang sa CDD para sa pagbubukas ng account. 
Bumuo ang HKMA ng isang task force para pangasiwaan ang mga komento at 
tanong tungkol sa pagbubukas at pagpapanatili ng account, at nakabuo ng isang 
nakalaang pahina sa website ng HKMA para sa pakikipagkomunikasyon sa 


mga stakeholder. 


(vii) Nakikipag-ugnayan ang HKMA ssa isang tagapagbigay ng serbisyo para 


magsagawa ng isang programa sa misteryosong pamimili (mystery shopping 
programe o MSP) noong 2018, na nakatuon sa aspekto ng customer interface 
sa mga proseso ng pagbubukas ng account ng 20 retail na bangko para sa mga 


SME at mga customer na etnikong minorya. Pinupunan ng MSP ang mga 


aktibidad sa pangangasiwa ng HKMA sa pagsusuri sa pagiging epektibo ng 
mga hakbang sa pagpapahusay ng mga bangko at mga nakagawian sa field. 
Nagpalabas ang HKMA ng isang circular noong Hunyo 14, 2019 para ibahagi 
sa industriya ng pagbabangko ang mga natukoy na obserbasyon at 
nangangailangan ng mga karagdagang pagpapahusay ng mga bangko sa ilang 
lugar. Sinimulan ng HKMA ang follow-up na trabaho sa mga kaugnay na 
bangko batay sa mga obserbasyon ng MSP. 

(viii)Bilang bahagi ng follow-up na trabaho na may kaugnayan sa circular ng 


HKMA na "Hindi Pagsasapanganib at Pinansyal na Pagiging Kabilang" na 





inilabas noong Setyembre 8, 2016, nagsagawa ang HKMA ng isang 
tematikong pagsusuri mula sa huling bahagi ng 2017 hanggang 2018 tungkol 
sa pagapatupad ng mga bangko ng mga hakbang ng AML/CFT Kapag 
nagsasagaw ng on-boarding na mga customer na SMEs. Nagpalabas ang 
HKMA ng isang circular noong Hunyo 14, 2019 para ibahagi ang mga 
pangunahing obserbasyon at magagandang gawain na tinukoy mula sa 


pagsusuri sa industriya. 


(c) Ano ang ibig sabihin ng mga bangko na nagsaagaw ng isang diskarte na 


"nakabatay sa panganib " sa pagbubukas ng account? 


Kapag sinabing "nakabatay sa panganib," nangangahulugan ito na dapat pag-iba- 
ibahin ng mga bangko ang mga antas ng panganib ng mga indibidwal na customer 
alinsunod sa kanilang mga background at sitwasyon, at magsagawa ng mga angkop 
na hakbang sa pagpapagaan ng panganib at CDD, sa halip na simpleng pag-aangkop 
ng isang "one-size-fits-all" na diskarte sa lahat ng customer sa proseso ng pag- 


apruba. 


Mga opinyon o tanong 
Kung mayroon kang anumang opinyon o tanong tungkol sa pagbubukas ng account, 


pagpapanatili ng account o pag-update ng impormasyon ng account, makipag-ugnayan 
sa HKMA. 


Email: accountopening @hkma.gov.hk 


